WicipediA 


Basgeg 


Iaith Gwlad y Basg yw Basgeg (Basgeg: Euskara\ ceir 
hefyd y ffurfiau Euskera, Eskuara ac Üskara ). Siaredir hi 
gan dros 700,000 o bobl yng Ngwlad y Basg, y mwyafrif 
llethol ohonynt yn Sbaen. Ynghyd â'r Sbaeneg, mae hi'n 
iaith swyddogol o fewn Cymunedau Ymreolaethol Gwlad 
y Basg . 

Nid yw'r Fasgeg yn perthyn i deulu'r ieithoedd Indo- 
Ewropeaidd fel y rhan fwyaf o ieithoedd eraill Ewrop. 
Mae hi'n unigyn iaith, hynny yw, nid oes perthynas 
hanesyddol rhyngddi hi ac unrhyw iaith arall, er bod rhai 
cysylltiadau dadleuol ag ieithoedd y Cawcasws wedi cael 
eu hawgrymu. Mae'n bosibl felly ei bod yn oroeswr o'r 
ieithoedd a siaradwyd yng ngorllewin Ewrop cyn 
dyfodiad yr ieithoedd Indo-Ewropeaidd. 


Cynnwys 


Hanes yr iaith 
Enghreifftiau o'r iaith 
Y Fasgeg yng Nghymru 

Llyfryddiaeth 

Cyffredinol 

Cyfieithiadau i'r Gymraeg 

Cyfeiriadau 
Dolenni allanol 


Hanes yr iaith 




Basgeg 



Euskara 

Siaredir yn 


Sbaen 
| Ffrainc 

Rhanbarth 


55 Gwlad y Basg 

Navarra 

Iparralde 

Cyfanswm siaradwyr 665,800 yn 2006W 

Teulu ieithyddol 

Basgeg (Unigyn) 


Statws swyddogol 

laith swyddogol yn Gwlad y Basg 

Rheoleiddir 

gan 

Euskaltzaindia 


Codau ieithoedd 

ISO 639-1 


eu 

ISO 639-2 


baq (B) eus (T) 

ISO 639-3 


eus 

Wylfa leithoedd 

- 


wmti w w^ ^ I wH » 


Ceir olion o'r Fasgeg o'r cyfnod Rhufeinig mewn arysgrifau yn yr 
iaith Acquitaneg o'r dalaith Rufeinig Gallia Aquitania. Y 
dystiolaeth bwysicaf yw cyfres o arysgrifau Lladin sy'n cynnwys 
tua 400 o enwau personol a 70 o enwau duwiau. Mae'r rhain yn 
awgrymu fod gan yr iaith berthynas glos a'r iaith Fasgeg neu'n 
dafodiaith o'r Fasgeg. 



Trawsyriad teulu o'r Fasgeg (y Fasgeg 
yn iaith gychwynnol) 


Enghreifftiau o'r iaith 

■ Kaixo = Helo 

■ Eskerrik asko = Diolch 




























Ikasle/ak = Myfyriwr/Myfyrwyr 
Euskal Herria/Euskadi = Gwlad y Basg 
Euskara/Euskera = Basgeg 
Txokolatea = Siocled 
Eta = a/ac 

Nire Jauna eta nire Jaunko = Fy Arglwydd a'm 
Duw (Geiriau Sant Tomos yn y Beibl) 



Bai - le Lleoliad tiriogaeth y Fasgeg o fewn Sbaen a 

Ez = Nage Ffrainc 

Kaixo!, Agur! = Hwyl! 

Agur!, Adio! = Tara! 

Ikusi arte = Tan tro nesaf! 

Egun on = Bore da 
Mesedez = Os gwelwch yn dda 
Barkatu = Esgusodwch fi 
Komunak = Tai bach 

Komuna non dago? = Ble mae'r tai bach? 

Non dago tren-geltokia? = Ble mae'r orsaf drên? 

Ba al dago hotelik hemen inguruan? = Ble mae'r gwesty agosaf? 

Zorionak = Gwyliau da 

Ez dut ulertzen / Ez ulertzen dut = Dwi ddim yn deall 
Ez dakit euskaraz = Dwi ddim yn siarad Basgeg 
Ba al dakizu galesez? = Ydych chi'n siarad Cymraeg? 

Zein da zure izena? = Beth ydy'ch enw chi? 

Ongi etorri! = Croeso! 

Egun on denoi = Croeso i bawb! 

Berdin / Hala zuri ere = A chi hefyd 
Jakina\ Noski\ = Mae'n iawn! 

Nongoa zara? = O ble ydych chi'n dod? 

Non dago ... ? = Ble mae'r... ? 

Badakizu euskaraz? = Ydych chi'n siarad Basgeg? 

Bai ote? = Wel wrth gwrs? 

Bizi gara'. = Yma o hyd! 

Bagarela = Ni hefyd 
Topa! = lechyd da! 

Hementxe! = Yma ac acw! 

Geldi! = Arhoswch! 

Ez dut nahi... / Ez nahi dut... = Dwi ddim eisiau... 


Y Fasgeg yng Nghymru 


Trefnwyd gwersi Basgeg bob dydd adeg Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 2008 gan Gymdeithas 
yr Iaith. 


Llyfryddiaeth 










Cyffredinol 


Cyfieithiadau i'r Gymraeg 

Mae Cyfieithiadau i'r Gymraeg o ambell i stori fer, yn bennaf yn y cylchgrawn Breizh-Llydaw, a gyhoeddir 
gan Gymdeithas Cymru-Llydaw: 

■ O eira bedair gwaith (Lau aldiz elur) gan Bernardo Atxaga, cyfieithiad Cymraeg gan Rhisiart 
Hincks yn Taliesin, tud. 127, rhif 138, Gaeaf 2009. 

■ Yfory wna i ddim colli Mam (Bihar ez diot amari huts egingo ) gan Patxi Zubizarreta, cyfieithiad 
Cymraeg gan Rhisiart Hincks yn Taliesin tud. 56 rhif 133, Gwanwyn 2008. 

■ Breuddwydion yn y Gogledd / Huhvreioù en hanternoz skornet (Ametzak iparralde izoztuan) 
gan Bernardo Atxaga, cyfieithwyd yn ddwyieithog gan Rhisiart Hincks yn Breizh-Llydaw, tud. 

31 rhif 49, Awst 2008. 

■ Dirgelion y Swyddfa / Kevrinoù ar Burev ( Bulegoko misterioak), stori fer gan Patxi Zubizarreta, 
cyfieithwyd yn ddwyieithog gan Rhisiart Hincks yn Breizh-L\ydaw , tud. 37 rhif 47, Awst 2007. 

■ Y Peiriant Golchi ( Garbigailua ), gan Patxi Zubizarreta, cyfieithiadau Cymraeg a Llydaweg gan 
Rhisiart Hincks yn Breizh / Llydaw. tud. 16 rhif 44, Awst 2006. 

■ Dau Asyn / Daou Azen (Bi Asto), stori fer gan Pernando Amezketarra (2001), cyfieithwyd yn 
ddwyieithog gan Rhisiart Hincks yn Breizh-Uydaw, tud. 25 rhif 42, lonawr 2006. 

■ Esgidiau Rhad / Botou Marc'had Mad (Oenataku Merkeak), stori fer gan Pernando 
Amezketarra (2001), cyfieithwyd yn ddwyieithog gan Rhisiart Hincks yn Breizh-Llydaw, tud. 24 
rhif 43, Mai 2006. 

■ Y Fendith I Ar Benediste (Aitaren eta ...), stori fer gan Pernando Amezketarra (2001), 
cyfieithwyd yn ddwyieithog gan Rhisiart Hincks yn Breizh-Llydaw, tud. 24 rhif 41, Awst 2005. 

■ Erthygl ddwyieithog am Patxi Zubizarreta, yn Llydaweg a Chymraeg, gan Rhisiart Hincks yn 
Breizh-L\ydaw, tud. 16 rhif 44, Awst 2006. 


Cyfeiriadau 

1. IV. Inkesta Soziolinguistikoa Gobierno Vasco, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco 2008, ISBN 978-8 4-457-2775-1 

Dolenni allanol 


Argraff iad Bas geg Wicipedia, y 
■ ' gwyddoniadur rhydd 



leithoedd Ffrainc 

leithoedd Celtaidd 

Llydaweg 

leithoedd Romáwns 

Arpitaneg, Catalaneg, Corseg, Ffrangeg, Langues d'oil, Ligwreg, Ocsitaneg 

leithoedd Germanaidd 

Elsässisch, Fflemeg, Lothrìnger deitsch 

Unigynnau laith 

Basgeg 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Basgeg&oldid=8485416" 











































Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 15 Mehefin 2019, am 12:22. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 



